WicipediA 


Hindi 


Prif iaith swyddogol India yw Hindi neu Hindeg (Devanägarî: neu f|Ŵ). (Mae Saesneg yn ail iaith 

swyddogol.) Fel Wrdw, mae'n un o ffurfiau safonol yr iaith Hindwstaneg, sy'n aelod o'r gangen Indo-Iraneg 
o'r teulu ieithyddol Indo-Ewropeaidd. 

Siaredir Hindi fel mamiaith gan 180 miliwn o bobl yng ngogledd a chanolbarth India, tua 40% o boblogaeth 
India. Mae tua 25% o boblogaeth India yn medru Hindi fel ail iaith. Mae siaradwyr i'w cael hefyd yn Nepal, 
Ffiji, Mauritius, Lloegr, Trinidad a Tobago, Gaiana, Swrinam, a llawer o wledydd eraill. Y bumed iaith 
fwyaf yn y byd ydyw o ran nifer o siaradwyr. 

Ar ddiwedd y 19fed ganrif, bu mudiad i ddatblygu ffurf ysgrifenedig o Hindwstaneg oedd yn wahanol i 
Wrdw. Aethpwyd â hyn ymhellach wedi annibyniaeth; sefydlwyd comisiwn ym 1954 i safoni gramadeg 
Hindi. Yn gyffredinol, mae cyweiriau ffurfiol Hindi yn osgoi geiriau gyda tharddiad Persiaidd, gan 
ddefnyddio geiriau Sansgrit (gan gynnwys bathiadau) yn eu lle. 

Mae'n perthyn yn agos i Wrdw, a ddatblygodd allan ohoni gyda dylanwad yr iaith Berseg yn y cyfnod 
modern. Ond ysgrifennir Hindi gan amlaf gydag ysgrifen Devanâgarî, ac Wrdw gyda'r wyddor Arabeg. 

Llenyddiaeth 


Mae llenyddiaeth gyfoethog yn Hindi, yn ymestyn yn ôl i'r 12g , ac yn adeiladu ar lenyddiaeth Sanscrit. Yn y 
llenyddiaeth draddodiadol, mae dylanwadau crefyddol cryf, a cheir lawer o straeon o hud a lledrith a 
thylwyth teg. Er hynny, mae llenyddiaeth fodern, realaidd, yn ogystal. Mae Munshi Premchand (1880-1936) 
yn un o'r nofelyddion enwocaf yn yr iaith. 

Erbyn heddiw mae diwydiant ffilmiau egn'rol yn Hindi, y cyfeirir ati yn anffurfiol fel "Bollywood", a'i 
ganolfan ym Mumbai. 



Ar graffiad Hindi Wicipedia, y 
gwyddoniadur rhydd 


Egìnyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 
index.php?title=Hindi&action=edit). 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Hindi&oldid=8928428" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 4 Medi 2019, am 17:05. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 





































